ક્લોરેન્સ 
નાઇટિંગેલ 


એમ્મા ફિશેલ 





ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ 


"ચાલો યુરોપ ની એક લાંબી યાત્રા કરીયે," મિસેસ 
નાઇટિગેલે મિસ્ટર નાઇટિંગેલ ને કહ્યું, "જેમ કે 
અમીર લોકો કરે છે." 


જ્યાં સુધીમાં તેઓ ઘરે પાછા ફર્યા ત્યાં સુધીમાં 
એમને બે બાળકો થઈ ગયા હતા. પ્રત્યેક નું નામ 
એમણે એ શહેર ના નામ પર રાખ્યું જ્યાં બાળક 
પેદા થયું હતું. પાર્થેનોપ અને ફ્લોરેન્સ. 





રમકડાં ને પાલતુ જાનવર અને 
સત્યાવીસ પિતરાઈ ભાઈ-બહેનો 


હતા. 


ફ્લોરેન્સ પાસે રમવા માટે બહુ બધા 


મોટું ઘર હતું, પણ એ મિસેસ નાઇટિંગેલ 
માટે એટલું મોટું નહોતું. 


એમના ઘર માં રહેતા હતા. એ એક બહુ 
એટલે એમ 


નાઇટિંગેલ પરિવાર ડર્બીશાયર ના 





હેંમ્પશાયર માં પણ એક 


ણે 
મોટું ઘર ખરીધદ્યું. 


એ સમયે છોકરીઓ નું જીવન બહુ અલગ ફ્લોરેન્સ ની માં ચિંતિત હતી. "કોઈ પણ 


હતું. ત્યારે ગરીબ છોકરીઓ માટે સ્કૂલ ન ચતુર છોકરીઓ ને પસંદ નથી કરતુ!" એમણે 
હતી અને અમીર છોકરીઓ ને પણ બહુ કહ્યું. "પિયાનો વગાડવો, ભરતકામ, ફૂલ 
ભણાવવામાં આવતી ન હતી. સજાવવા - આ જ ફ્લોરેન્સે શીખવું જોઈયે!" 
જોકે, ફ્લોરેન્સ એના પિતા ને લીધે ઘણું પણ ફ્લોરેન્સ મોટી થઈ ને ફૂલ સજાવવાથી 
શીખી. ઘણું વધારે કરવા ચાહતી હતી. 






આજે આપણે શેનાથી 
7“ ક ક 
“હહ શરુ કરીશું? 





| [01 11! /7 11![!?] 
| 1.2 
11 || 


[| 1, // 





જયારે ફ્લોરેન્સ સત્તર વર્ષ ની હતી ત્યારે 
નાઇટિંગેલ પરિવાર ફરી યુરોપ ચાલ્યો 
ગયો. એમણે ઘણા અલગ-અલગ દેશો 
રા લીધી અને ખૂબ મોજ-મસ્તી 
કરી. 









પણ ફ્લોરેન્સ અંત માં કંટાળી ગઈ. ઘરે 
પાછા ફરવા પર એને ખુશી થઈ. 


"હું ઘણી પાર્ટીઓ માં સામેલ થઈ છું," 
એણે કહ્યું. "હવે મને ગણિત શીખવું છે." 





ઝે ફે 
૦-1, 


માતા-પિતા ને એ વિચાર બિલકુલ 
સારો ન લાગ્યો. 









જ જ ર યો કેજી / પે ક ક 
એટલે ફ્લોરેન્સે કંઈક એવું કરવાનું “મારે તાવ ઓછો કરવો પહ  *1:- ] ઠે 
વિચાર્યું જે એના માતા-પિતા એને કરવા ર ન રીતે? ૦% . 1 








દેય. એ ગરીબ અને બીમાર લોકો ની ક જ કી _ 
મુલાકાત લેવા લાગી. એણે એમની મદદ ડન “૧ 3] 
કરવાની પૂરી કોશિશ કરી. પી કી દે ન 
“ક કરર. 
મ વ રુ 5. 


ફ્લોરેન્સ વધારે જાણવા માંગતી હતી. 
"મારે હવે એક રુગ્ણાલય માં કામ કરવું 
જોઈયે," એણે કહ્યું. 


રુગ્ણાલય માં કામ કરવાની વાત 
સાંભળી એના પિતા બહુ ગુસ્સે થયા. એ 
સમય ના રુગ્ણાલય આજ જેવા ન હતા. 


"નર્સિંગ?" એની માં એ કહ્યું. "એ તો બહુ 
શરમ ની વાત છે! એનાથી સારું તો તું 
રસોઈઘર ની નોકરાણી બની જા!" 








ન જુ 
મ ૬૮2 ને ન 
ઝુ [૪% 
પ્ર “કે ર ૩ 

4 ક 







ક 
ડાર 





પણ એક વ્યક્તિએ ફ્લોરેન્સ નો પક્ષ "નર્સિંગ ને તારા જેવા લોકો ની જરૂરત 
લીધો. એ સિડની હર્બર્ટ હતા અને એ એક છે," એણે કહ્યું. "જો તું સાચે શીખવા માંગે 
બહુ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ હતા. છે, તો આ પુસ્તકો થી શરૂઆત કર!" 







પ 


ન નઈ રુ ગક્સ્રૂઝ 
“૮-૬ નક [૬84 1 7૬૧૫૨૬૫૪ ઇડ્દ ૪150 ક 
શ ૧૮૬ રૈ 


ક હાઇ રિ 








# 9૭ 





' સિડની હર્બર્ટ 
મહારાણી ના 
અધિકારી 


હેન સો નજ 





ફ્લોરેન્સે એ પુસ્તકો લીધા અને 
એનું ગુપ્ત રીતે અધ્યયન કર્યું. 






ફ્લોરેન્સે જેટલું વધારે વાં ચ્યું, એટલું જ એ 
સમજી કે એને વસ્તુઓ ને બદલવાની 
કેટલી કોશિશ કરવાની છે. 





#/ રટ 1 દિઝ 
? 1 #, નિ ભ 
7 જ્જ 
” / ક ક 






જયારે ફ્લોરેન્સ 29 વર્ષ ની થઈ, રિચાર્ડ 
મોન્કટન મિલનેસ નામના એક પત્રકારે એની 
સામે લગ્ન નો પ્રસતાવ મુક્યો. 


"હું એક સારી નર્સ અને એક સારી પત્ની ન 
બની શકું," ફ્લોરેન્સે ઉદાસ થઈ ને કહ્યું. 
"મારે ના કહેવી પડશે." 









"અમે તને વિદેશ મોકલશું," ફ્લોરેન્સ 
ની માં એ કહ્યું. "પછી નર્સ બનવાની 
તારી આ પાગલ ઘેલછા તારા દિમાગ 
માં થી હંમેશ માટે નીકળી જશે." 


કૈસરવર્થ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 
સ્વયંસેવક નર્સો નું હંમેશા સ્વાગત! 








વહ | (કાક ઉ૫૪%દર પ 
| તઉ57111710% 
* [2િળવ૬।-2ક!* _ઇદમ#૧ 


ઝમ 
ા 
્ 2, 
દ. 
ઝડ ૬21 





ઇન. *દભ ક્ય 1 
| હ... &૧૬ ખ#&*#?ઇ 


ન 





પણ માં એ જેવું વિચાર્યું હતું તેવું થયું નહીં. 
અસલ માં એનાથી ઊધું થયું. જયારે એ વિદેશ 
હતી ત્યારે ફ્લોરેન્સ ને શીખવા માટે યોગ્ય સ્થળ 
મળ્યું. અને ત્યાં એને રોકવાવાળું કોઈ ન હતું. 


રુગ્ણાલય માં ફ્લોરેન્સ રોજ સવારે જયારે ફ્લોરેન્સ એના બીમાર પરિવાર ને 


પાંચ વાગ્યે ઉઠતી હતી અને એ મોડી સ્વસ્થ બનાવવા કામ કરી રહી હતી ત્યારે 

રાત સુધી કામ કરતી હતી. એની ખ્યાતિ દૂર-દૂર સુધી ફેલાઈ રહી હતી. 
ફ્લોરેન્સ ને એક મોટું રુગગાલય ચલાવવાનું 
કહેવામાં આવ્યું. 


1૨ 






| હું બે કલાક માં ડ્રેસિંગ બદલી નાખીશ. ) 
ડો 
ઝન 
કુ 


ટટ 
ુ રઝ, 07 શ સે 


આપણે કેમ જીવીશું જ 









ત્રણ મહિના પછી જયારે એ ઘરે ગઈ, 
તો એને એનાજ ઘર માં ઘણું કામ મળી 


ગયું. 





ફ્લોરેન્સે જલ્દી અનુભવ કર્યો કે હજારો લોકો બીમાર થઈ ગયા. પછી 


રુગ્ણાલય ચલાવવાનો મતલબ હતો, ફ્લોરેન્સ કોલેરા પીડિતો થી ભરેલી 
ત્યાં એને બધું જ કરવું પડતું હતું. એ હોસ્પિટલ માં ચાલી ગઈ. 

સમયે ત્યાં કોલેરા મહામારી ફાટી 

નીકળી. 





પી પરિવાર ને એની બહુ ચિંતા હતી. કોલેરા 
લાગવો બહુ આસાન હતું અને એ બીમારી 


થી ઘણા લોકો નું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હતું. 





થોડા સમય માં ખરાબ સમાચાર આવ્યા. 


------------------------------- ઝ------- 


પેન 


ક; ઝુ.” 
ઝં 14 ઓક્ટોબર 1854 
“૩5 


ન કૂ 
ત 9 ર. 





ખ્ૂુ 0૮120૮ શકર 


પુ યુદ્ધક્ષેત્ર ની તુલના માં હોસ્પિટલો માં વધારે 
લોકો મરે છે - વિલિયમ હોવર્ડ રસેલ 








ક૩- તર 9 જઇ નના ૦" કસાળઇનાળશસઇ 4” સઇ 


ઘાયલ સૈનિકો ને તુર્કી ના સ્કુટરી નામના 
સ્થાન પર લઈ જવામાં આવતા હતા. પણ 
ત્યાં ડોક્ટરો ની મદદ માટે એક પણ નર્સ ન 
પણ બીમારી જ એકમાત્ર ખતરો હતી. 


નહોતી. રૂસ અને તુર્કી વચ્ચે યુદ્ધ છેડાઈ "સૈનિકો કારણ વગર મરી રહ્યા છે. મારે કંઈક 
ગયું હતું. એક વર્ષ પછી, બ્રિટન અને 


કરવું જોઈયે," ફ્લોરેન્સે વિચાર્યું. 
ફ્રાન્સ પણ રૂસ વિરુદ્ધ ખડા થઈ ગયા 
હતા. 








પછી ફ્લોરેન્સે સિડની હર્બર્ટ ને લખ્યું ... 





પિ 
નન 


જેવો સિડની હરબર્ટે ફ્લોરેન્સ ને લખ્યું હતું. 





સિડની હરબર્ટે ફ્લોરેન્સ ને સ્કુટરી માં 
હોસ્પિટલ ચલાવવા કહ્યું. થોડા સમય માં 
ફ્લોરેન્સ અને 38 નર્સો તુર્કી માટે રવાના 
થઈ. 


7 9૬2 /# 
દક હ ડસ 
“પ્રશિયા 
ુપ્ય્ુ ન્ન”. 
ર ૫ ઝ ઓસ્ટ્રિયા 
1 ક્રિમીયા 


એ 4 નવેમ્બર, 1854 માં સ્કુટરી પહોંચી. 
ફ્લોરેન્સ હવે 34 વર્ષ ની હતી. 


ત્યાં નું રુગ્ણાલય અંધારું અને ગંદુ હતું. 
બધે ઘાયલ સૈનિકો પડયા હતા અને મરી 
રહ્યા હતા. સાથે-સાથે બીજા ઘાયલ સૈનિકો 
લગાતાર આવી રહ્યા હતા. 


ત્યાં બધું ગંદુ હતું. સાફ પાણી ન હતું, 
દવાઓ ન હતી, પટ્ટી સુદ્ધા ન હતી, સાબુ 
અને ટુવાલ પણ ન હતા. 


અધિકાંશ સૈનિકો ની હાલત સુધરવા ને 
બદલે બગડી રહી હતી. 





"સૌથી પહેલા સૈનિકો ને સાફ-સુથરા કરીને ફ્લોરેન્સે એક ઘર ભાડા પર લીધું. ત્યાં 

એમને સારી રીતે ખવડાવવું જોઇએ," એણે સૈનિકો ની ચાદરો અને કપડાં સાફ 

ફ્લોરેન્સે કહ્યું. પછી એ અને એની નર્સો એ કરવા માટે ધોબીઘાટ બનાવ્યો. 

સ હ એ ઊઘવા માટે પણ બહુ ઓછો સમય 
કાઢતી. 






ર 
મ 








| 


1111 


એને રોજ નવી-નવી સમસ્યાઓ "યુદ્ધકાળ માં રુગ્ણાલય કેમ ચલાવવું 
ઉકેલવી પડતી હતી. એ એક મહિલા ને શું ખબર હોય?" 
એમણે કહ્યું. 


નાના દ” 
| કોબી આવી છે...પણ બધી સડેલી છે! 


વા ન 
# 


કૂવા માં એક મરેલો નડી 
ઘોડો પડયો છે! 2 


રોટલી ફરી ઠંડી છે! 


સિઝ------ -- 
હરેક વોર્ડ ને 
નવા રંગની 






પણ ફ્લોરેન્સે ધમકાવીને લોકો પાસે 
કામ કરાવ્યું. પછી ધીરે-ધીરે હોસ્પિટલ 
સુધરવા લાગી. 


એનાથી પણ બુરી વાત એ હતી કે થોડા 
ડોક્ટરો પણ ફ્લોરેન્સ ને ચાહતા ન હતા. 
સેના ના થોડા અધિકારી પણ એને નાપસંદ 
કરતા હતા. 


ઘાયલ સૈનિક ફ્લોરેન્સ ને ચાહતા હતા. 
એણે એમને સારા કરવા એ બધું કર્યું જે 
શક્ય હતું. 

એણે ઇંગ્લેન્ડ થી પુસ્તકો અને રમત અને 
ફ્રાન્સ થી શતરંજ મંગાવ્યા. 


એણે એ સૈનિકો માટે પત્રો પણ લખ્યા જે 
પોતે લખી નહોતા શકતા. 


અને દરેક સાંજે એ સૈનિકો ને 
શુભરાત્રી કહેવા માટે દરેક વોર્ડ ના 
ચક્કર લગાવતી હતી. 






એને બગાડી રહી છે! 







જે 
વ 


પય 


હું રી રી 
હં 
હં 

હં 


સૈનિકો એને " ફાનસવાળી મહિલા" 
(લેડી વિથ થ લૅમ્પ) કહીને બોલાવતા. 


એ દરમ્યાન ફ્લોરેન્સ પોતે બહુ બીમાર જયારે યુદ્ધ સમાપ્ત થયું, ત્યારે ઇંગ્લેન્ડ માં 






પડી ગઈ. બાર દિવસ સુધી કોઈને ખબર એના સ્વાગત માટે સમારોહો ના આયોજન ની 
ન હતી કે એ જીવશે કે મરી જશે. યોજના બનાવવામાં આવી. 
ત્યાં સુધીમાં, ઇંગ્લેન્ડ માં લોકો એના વિષે પણ ફ્લોરેન્સ એ બધી ખોટી હલફલ નહોતી 
ક બહાદુરીભર્યા કામ વિષે ઘણું ચાહતી, એટલે એણે એ બધા ને બેવકૂફ 
બધું જાણી ગયા હતા. બનાવ્યા. 
બધા લોકો એના સમાચાર જાણવા માટે 
બેચેની થી રાહ જોતા હતા. 
ધ્ેઝ-----------તનાનાાલાતાઉઉ2 
ર તમારી બેગો, મિસ સ્મિથ] નિ 


રી 
છિ. 
ા જ 


3 







ક 1 
રીન 

આ જહાજ થી નથી આવી. ] 
ક, 








મહારાણી વિક્ટોરિયા એ ફ્લોરેન્સ ને 
સ્કોટલેન્ડ માં એની સાથે રહેવા માટે 
આમંત્રિત કરી. 






નનન... રોમનેઉપદેશન આપતી! 
0 ” યાદ રાખજેએ તારી 





ક. મહારાણી છે. 
જ 


ફ્લોરેન્સે રાની ને સ્કુટરી ની ભયાવહતા 
વિષે બતાવ્યું. "અને જો આપણે ચીજોને 
નહીં બદલીયે, તો એજ દુર્દશા ફરી થશે," 
એણે કહ્યું. 









પછી ફ્લોરેન્સે મહારાણી ને એના થોડા 
વિચાર બતાવ્યા. 








| 
હે ૪-૧7 


ગ સ. 
ઢા રુ. 
જૂઈ જ“ * પ" નનન 
|! હજેન્ડંડ 
ર 


"અમે ફ્લોરેન્સ ના જ્ઞાન અને અનુભવ થી 
બહુ પ્રભાવિત છીએ," રાણી એ કહ્યું. 


શું ખોટું હતું, એ જાણવાની કોશિશ કરી, અને 
ચીજોને વધારે સારી બનાવવાના રસ્તા 


એણે મહત્વપૂર્ણ લોકો ને એ બતાવ્યું કે એમણે 
શું કરવાની જરૂરત છે, ભલે એમાંથી 
ઘણાખરા લોકો એ એની વાત ને નજરઅંદાજ 
કરી 


પણ ધીરે-ધીરે, એણે એના કામ પૂરા કર્યા. 






// દુ પ 


ફ્લોરેન્સ કેવળ સેના ની હોસ્પિટલ ને 
બદલવા નહોતી ચાહતી. 


એણે એ વર્કહાઉસ ની મુલાકાત લીધી, જ્યાં 
સૌથી ગરીબ લોકો રહેતા હતા. એ ઝુગ્ગી- 
ઝૂપડાંઓ ના ચક્કર લગાવતી હતી, જ્યાં 
ઘરો માં એક સાથે ઘણા લોકો રહેતા હતા 
અને બીમારીઓ તેજી થી ફેલાતી હતી. 








સિડની હર્બર્ટ ફ્લોરેન્સ વિષે ચિંતિત હતા. 
"તમે બહુ વધારે કામ કરી રહ્યા છો," એમણે 


કહ્યું. 


"પર્યાપ્ત નથી, સિડની!" ફ્લોરેન્સે કહ્યું. "અને 
હવે મારી પાસે ભારત માં સ્થિતિ સુધારવા 
માટે પણ થોડા વિચારો છે!" 








જોકે ભારત બહુ દૂર હતું, પણ એ સમયે 
ત્યાં અંગ્રેજો નું શાસન હતું. ત્યાં લાખો ની 
સંખ્યા માં બીમારી અને ભૂખ થી લોકો 
મરી રહ્યા હતા. 


ફ્લોરેન્સે પૂરા ભારત માં ડોક્ટરો ને પત્ર 
લખ્યા. એમને ઘણા સવાલો પૂછયા. 


અને એને ઘણા જવાબો પણ મળ્યા. એ બધા 
ઉત્તરો એણે ભારત ની સમસ્યાઓ પર એના 
એક અહેવાલ માં લખ્યા. એ અહેવાલ બે હજાર 
પાના જેટલો લાંબો હતો. 


નર્સો માટે એક પ્રશિક્ષણ સ્કૂલ સ્થાપિત 
કરવામાં આવી અને એનું નામ ફ્લોરેન્સ 
ના નામ પર રાખવામાં આવ્યું. પ્રશિક્ષણ 
દરમ્યાન છાત્રો હોસ્પિટલ માં જ રહેતા 
હતા. 













એક વર્ષ માં દસ 
પાઉન્ડ ખિસ્સા-ખર્ચ! 


ચાલીસ અને સાઠ ની ઉમર વચ્ચે 

ફ્લોરન્સ પ રહી. પણ ફ્લોરેન્સ એના છાત્રો પ્રત્યે બહુ દયાળુ હતી. 
પથારીવશ હોવા છતાં એણે ક્યારેય કામ એ એને માટે ચ્હા પાર્ટીઓ આયોજિત કરતી 
કરવું બંધ ન કર્યું -જોકે એની બિલાડીઓ હતી અને એમને રજા પર જવા માટે પૈસા 


ક્યારેક-ક્યારેક એવું કરતી હતી. પણ આપતી હતી. 





જયારે ફ્લોરેન્સ એસી વર્ષ ની થઈ ત્યારે નેવું વર્ષ ની આયુ માં ફ્લોરેન્સ નું મૃત્યુ થઈ ગયું. 


એની આંખો ની રોશની એટલી ખરાબ થઈ બધા લોકો ચાહતા હતા કે એના અંતિમ સંસ્કાર 
ગઈ કે એને કામ કરવાનું બંધ કરવું પડયું. વેસ્ટમિન્સ્ટર એબી માં બહુ સન્‍માન સાથે થાય. 
એજ વર્ષે મહારાણી વિક્ટોરિયા નું મૃત્યુ થઈ 

ગયું. 


નવા રાજા, એડવર્ડ સાતમા એ ફ્લોરેન્સ ને 

એક વિશેષ સન્‍માન આપ્યું, જેને "ઓર્ડર ઓફ 
મેરીટ" કહેવામાં આવે છે. એ પહેલી વાર હતું 
જયારે એ સન્‍માન કોઈ મહિલા ને આપવામાં 


આવ્યું હતું. 














સ્--ઝત્ત્ડ્ત્ત્ 
જે 
જ ન દ. 
કડ, પણ ફ્લોરેન્સે લોકો ને ખોટી હલફલ કરવાની 
જ જે ના પાડી હતી. 


આગળ ની હકીકત દ્રષ્ટિ અને સુગંધ 


કટર અનનસ ફ્લોરન્સ ના અમુક સુધારા બહુ સરળ હતા, જેમકે 

ડોક્ટર બનવાવાળી પહેલી બ્રિટિશ મહિલા ને ક ક મ રે કી તી 

ચિકિત્સા પદ્ધતિ શીખવા અમેરિકા અને લ 

સતિ ન શે | પડયા હતં એ સમયે બિટિ અને એટલે બારીઓ શિયાળા ની શરૂઆત માં જ 
ટઝરલેન્ડ જવું પડયું હતું. એ સમયે બ્રિટિશ /ધ્‌ કરી દેવામાં આવતી હતી. 

વિશ્વવિદ્યાલયો માં કેવળ છોકરાઓ ભણી શકતા 

હતા. ઘણા રુગ્ણાલયો માં શૌચાલયો ન હતા, પથારી 

નીચે શૌચ માટે એક પાત્ર રાખવામાં આવતું હતું. 

એ ઘણીવાર ભરેલા રહેતા હતા. 





નાઇટિંગેલ ટ્રેનિંગ સ્કૂલે દેખાડયું કે નર્સિંગ નું ફલોરેન્સે. એની સવો માં ઝો ની. 


કામ પથારી ની ચાદર બદલવા અને દર્દીઓ પથારી અલગ કરવા પડદા લગાવ્યા. એ 
ને ખવડાવવાથી ઘણું વધારે હતું. પહેલી વાર પહેલા, મોટે ભાગે ઓપરેશન અન્ય રોગીઓ 
નર્સો એ યુનિફોર્મ પહેર્યા અને પરીક્ષાઓ ની સામે કરવામાં આવતા હતા. હં 


આપી. 


થોડી મહત્વપૂર્ણ તિથિઓ 


ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ નો જીવનકાળ 

1820 ફ્લોરેન્સ નો જન્મ 12 મે ના ફ્લોરેન્સ, ઇટાલી માં થયો. 

1837 વિક્ટોરિયા ઇંગ્લેન્ડ ની મહારાણી બની. ફ્લોરેન્સ યુરોપ ની સફરે ગઈ. 
1851 ડસેલડોર્ફ, જર્મની ના કેસરવર્થ માં ત્રણ મહિના કામ કર્યું. 

1853 લંડન ના હાર્લે સ્ટ્રીટ માં એનું પહેલું રુગ્ણાલય ચલાવ્યું. 


1854 ક્રિમીયા યુદ્ધ શરુ થયું. નવેમ્બર માં ફ્લોરેન્સ સેના ની હોસ્પિટલ માં કામ 
કરવા તુર્કી ની સ્કુટરી ગઈ. 


1855 ફ્લોરેન્સ બહુ બીમાર પડી પણ સાજી થઈ ગઈ. 


1856 યુદ્ધ સમાપ્ત થયું. ફ્લોરેન્સ ઇંગ્લેન્ડ પાછી ફરી અને મહારાણી વિકટોરિયા ને 
મળી. 


1860 લંડન માં નર્સો માટે નાઇટિંગેલ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ ખોલી. 
1901 મહારાણી વિક્ટોરિયા નું નિધન. 

1907 ફ્લોરેન્સ ઓર્ડર ઓફ મેરીટ થી સન્‍માનિત. 

1910 13 ઓગસ્ટ ના ફ્લોરેન્સ નું મૃત્યુ થયું. 





